
byskup HELGA G. THORDERSEN 


H. af Dannebr 
















































» 














- 






I 












/ 


* 


1 








R Æ Ð A 


við vígslu 

r 

■*" v 


Latínuskólans í Reykjavík 

I 

I. dag öctóbr. mán. 1846, 


haldin af 


Byskupi HELGA G. THORDERSEN 

Riddara af Dannebroge. 


REYKJAVÍK. 


Prentuð í prentsmiðju landsins 

1 8 4 6. 











\ 


4 



I 


I 



\ 

>» 





I 









•1 


/ 




f 







\ 






Hejðraða samkoma J 

r - 

Astkjæru landar ! 

Jeg er viss um, að sá er éinginn hjer nálægur, 
sem eigi finni með sjálfum sjer, að þessi stund er 
hátíðleg og alvarleg. Um leið og vjer lítum til 
hinna fornu tímanna, verður oss líka að renna auga 
til hinna ókomini, því f>að er manninum lagið, að 
binda hið umliðna við hið nálæga, og hiðnálægavið 
liið ókomna. — Nýr skóli á nýjum stað minnir oss 
á tímana sem liafa verið; hann leiðir og spásagnar- 
andann inní hulda framtíð. Sagan segir frá J)ví, 
sern var og er, og ætíð eru orð Iiennar alvarleg og 
lærdómsrík; en ímyndunin spáir hvað koma imini, 
og fer hún stundum nærri, en aldrei fær hún skap- 
að þá sönnu sögu, sem er guðsverk. Einginn mað- 
ur er 'svo skygn, hversu forspár sem hann er, að 
hann geti meö vissu fyrirsjeð hvað verða muni. 

Mart hefur verið rætt og ritað um flutníng skól- 
ans á þenna stað, og þar sern þetta mál var svo mik- 
ils umvarðandi, þá er alls ekkert, tiltökumál þó mun- 
ur yrðí á meiníngum manna. En úr því komið er í 
þnö horf, sem nú er komið, þá er allur nieinínga- 
munúr Itorfinh, en allir orðnir sama sinnis, með. því 
þeir einhuga óska, að forsjónin vilji láta leiöa Sem 
mesta heill og blessun fyrir land og lyð af þessari 

1 * ' 





4 


breytíngu, ogvilja, hverogeinn fyrirsitt leyti, stuMa 
íil þess af öllum þeim inætti sem þeim er gefinn, 
að sem hamíngjusamlegast megi tiltakast; og, satt 
að segja, veit jeg ekki hvar ást vor til fósturjaið- 
ariiinar ætti fremur niður aö koma enn á þessari 
vorri einustu vísindastiptun, sem landið hefur að 
mestu að að húa; þvi óhappasælt er það fyrir sjer- 
livert land, ef flytja skal til þess vísindi eins og 
annan varning, úr öðrum löndum, er eigi geturfluzt 
nema á vissar hafnir; þessvegna er helzt aðhinuað 
búa sem heima fyrir er og næst manni. 

Vjer megum ekki gleyma, að menntun sú, sem 
skólinn á að veita, er ekki vegná þeirra sem í hon- 
um eiga að læra, heldur vegna landsins alls. Skól- 
inn er fyrir landið, en ekki fyrir hina lærðu; því 
það er svo tilætlazt, að þeir sem þar nema, nemi í 
þeim tilgángi að geta ásíðan þess betur gagnast öðr- 
um, þessi stiptan er því ekki einstakleg lieldur al- 
pjóðleg; liún er lyrir alla þá, sem nú lifa í landinu 
og fyrír þá, sem koma munu; frá einni kynslóð til 
annarar skal hún gánga í erfðir, og einsog íngólfur 
nam hjer. fyrstur land, svo munu og niðir hans og 
eptirkomendur vitja híngað víðsvegar úr landinu til 
að nema vizku og siðgæði, flytja þetta aptur heim 
með sjer, og af góðum sjóð hjarta síns útbýta apt- 
ur öðrum af því er þeir meðtóku. 

Að vísu veitizt bænum JReykjavík bæði prýði og 
álit með skólanum, en hann var þess og maklegur; 
siðsömum únglíngum er hjer ekki meiri hætta búin, 
nema minni sje, enn annarstaðar; margra augu gæta 
þeirra; hinir ósiósömu, ef nokkrir skyldu verða, 
munu þekkjast úr, og* er það betur fyr enn seinna; 
því ekki mega þeir verða annara leiðtogar, sem ekki 
kunna að gæta sóma síns á æsku árunum, og þótt 
sumum kunni þykja það vafasamt, þá er það samt 



s 


5 

eingu aö síöur satt, aö |)aö er til einkis, neina verra 
eins, að halda f>eim frd heimimim, sem i heimin- 
um eiga að lifa og verða öðrum til uppbyggíngar; 
það er lítið sem menn læra allskostar af sjálfum 
sjer, sízt }>að sem mestu varðar: að þekkja sjálfan 
sig og til hvers maöur er fær; }>etta lærist manni 
bezt af viðkynníngu við marga og innbyrðis ólíka. 

"þótt mjer nú finnist að mart sje um að ræöa, 
})á lilýt jeg* samt að setja mjer skorður, og, svosem 
siður er til, velja rnjer eittbvert það efni, sem við- 
eigi; [)ó má jeg ekki viðhafa það ræðusnið, semmjer 
er tamast að undanförnu. Jeg vildi óska að kraptar 
mínir leyfðu mjer að mæla nokkrum þeim orðum, sem 
gætu sæmilega átt við þetta hátíðlega tækifæri, og 
nokkurneginnsamboðið yðar sanrigjarnri eptirvæntíngu* 

Öllum kemur án efa saman um það, að góður 
skóli sje öllum mönnum, hvar sem }>eir eru og búa 
í heiminum, einhver hin fyrsta og mesta nauðsyn, 
og má færa margar og mikilvægar sönnur á það 
mál, en jeg ætla }>ó í þetta skipti að fara fram á 
meira sem er það: aó eingri þjó& riði meir d gó&um 
sJtóln enn Islendingum. 

^egar vjer nefnum skóla , þurfum vjer ekki 
að bæta ;{>ví við, að vjer rneinum lærðan skóla, 
þv; að undanteknum einum einasta barnaskóla 
hjer í bænum, er eigi nema einn skóli til í land- 
inu, svo þegar skóli er nefudur er það lærður 
skóli eður, það sem oss er máskje tamara, latínu- 

skóli, og er þó þetta orð næsta ílla valið, einsog 

♦ 

þar ætti mestmegnis að kenna latínu; því þó svo 
kunni að hafa veriö forðum, þá er svo ekki leingur, 
heldur eru þar kennd margskonar vísindi, og er 
þeim að íjölga með tímanum, eptir því sem upplýs- 
íngunni fer fram; gjöra rnenn sjer í öðrum löndurn 
svo mikiö far af þessu, að varla er það orðið viim- 


i 


fi 

-éÉ ^ t 

íiigur að komast fram á þessnm vegi, íiema fyrir 
gáfaða og yðna únglínga. En svosem mi iipplýsíng- 
unni fer fram annarstaðar, f)á er auðvitað að hörmu- 
legt væri, ef vjer einir skylduni sitja á hakanum og 
ekki geta nokkurneginn fylgt tímunum. Vjer erum 
oflítil f)jóð til að skapa hýjan tíma eður annan 
enn f>ann sem gjörist annarstaðar. . Vjer verðum að 
fylgja, eins og bezt geturn, þeim tíma sem gjörist 
meðal siðaðra og volclugra þjóða, er næstar liggja,' 
eður vjer höfum spurn af; einkum erum vjer bundn- 
ir við Danmörku, og megum ekki verða svo aptur- 
úr, að vjer ekki nokkurneginn getum orðið Dönum 
samferða. Nú getum vjer það ekki að tímanlegri 
velsæld, ríkmannlegum atbúnaði, eður stórkostlegum 
fyrirtækjum, því vjer erum fátækir, fáliðaðir og strjál- 
ir, svo vjer náum ekki saman í svo stóru og þunn- 
skipuðu landi, sem mestallt er fjöll og fyrnindi. 
Vjer getum því ekki fylgt öðrum þjóðum í þeim 
lilutum, sem ekki gjörast nema með rniklum tilkostn- 
aði eður mannafla, svo það eru visindin ein eptir, sem 
yjer mundum belzt geta þreytt til kapps um. Að 
Vísu útheimta þau í margan máta talsverðan kostn-* 
að, og eiga þar hin ríkari löndin ogsvo hægra; en 
eingin siðuð þjóð lætur sjer samt til hugar koma, 
að vera án skóla, og aldrei er hún svo fáfeæk, að 
liún eigi góðfiislega verji fjármunum honurn til við- 
halds og eflíngar; því að vilja eingan skó.la hafa 
eður, sem enn er verra, einhverja ómynd, er sama 
sem að afneita öllu þjóðerni, og— þarsem vjer ekki 
höfutn nema einn skóla, er líklegt að sá kostnaður 
muni landinu ekki ofvaxinn, einsog það ligguríaug- 
um uppi, að þareð hann er ekki nema einn þá ber 
því meiri nauðsyn til — með _því að þá er ekki í 
annað hús að venda — að hann sje sem beztur. 
En — það-er þó einkum armað sem gjörir, að vjer 



t 


fremiir í vísiiKlam enn öðru ættuni ab geta fylgt 
tímunuin, og f)að -er: að fmu eru sjálf mjög svo 
bundin við hið innvortis , sem manninum er upphaf- 
lega af guði gefið, og sem hann hefur veitt oss ls- 
lendíngum ekki síður enu öðrum þjóðum, en það eru 
ndmsgdft/r, sem jeg einganveginn hermi að vjerhöf- 
um meiri enn aðrir, en fullyrði f)ó, að vjer höfum 
eigi síður enn aðrir; og í þessu , sem oss er gefið eins- 
og öðrum fíjóðum, ínegum vjer þá vel þreyta við 
þær, og erum þess heldur shyldir til þess, sem vjer 
ekki fáum þreytt við þær í öðru. 

Land|)etta á líkamikið fræðasafn fremur öðrum 
þjóðum á norðurlöndum, og hafa forfeður vorir með 
þessum ritgjörðum sínum, áunnið landinu mestan og 
lánggæðastan sóma; því að afreksverkum, er vjer 
svo köllum, báru þeir víst ekki af öðrum norðurbú- 
um, en að vísindum einum báru þeir af þeim öllum, 
eins norðmönnum, sem jþeir f)ó áttu kyn tilaðrekja, 
sem öðrum — f)etta getur einginn nje vill af oss 
- hafa. Jessvegna vil jeg spyrja, hvort f)að muni 
eigi líklegast oss til ágætis, að halda f)ví sama 
fram, sem vreynslan er búin að sanna, að vjer sjeum 
vel til bæfir og oss hefur dregið drjúgast til ágætis? 
Er það trúlegt’, að vjer nú getum ekki leingur fylgt 
öðrum þjóðum í því, sem vjer áður höfum verið 
þeim miklu fremri í, eða eigum vjer að vera svo 
smálátir, að láta oss lynda það lof, sem forfeðurnir 
útveguðu oss, án þess sjálfir að feta í þeirra fót- 
spor? Nú er þetta síður enn ekki sagt á þá leið, 
aðvjer eigi höfum haft, og ennþá höfum, marga vís- 
indamenn. Jteir eru fleiri enn ætla mætti, og óvíst 
hvort þeir a& tiltötu eru fleiri i nokkru landi öðru, 
en jeg ætla, að þetta sje ekki að þakka skóla vor- 
um, einsog hann var fyrrum. En bögun á skólan- 
um á þó að votla um hið visindalega ástaiul sjqr- 


8 


Iivers lands, og af lionum er, sem vonlegt er, dreg- 
m ályktun um f>að ? í hverjum metum vísindi sjeu 
höfð á hverjum stað; því þar sem menn hirða lítið 
ura hvernig hann sje ? f)á er haldið að litil upplýsíng 
sje fyrir, einsog það ræður að líkindum, að upplýs- 
íngunni fari fram eptir því sem betra skipulag er á 
skólanum. 

Jessvegna finnst mjer það liggja beint við, a b 
land þettageti einkis fremur æskt, enn að þess ein- 
asti skóli verði sein heztur, einkanlega ef þvi verð- 
ur ekki hrundið, sem áður er sagt, að forfeður vorir 
hafi með vísindum áunnið landinu mestan lieiður, 
samt að vjer, niðir þeirra, sjeum vel til þeirra falln- 

ir, sem hezt má ráða af því, hversu marga lærða 
menn vjer höfum átt og eigum, þótt tilsögn hafi 
brostið i svo mörgum greinum ? svo virðast má að í 
tjeðu efni hafi ncittúra þjóðarinnar sýnt sig núminu 
ríkari. En — vilji nokkur pjód vinna sjer til ágæt- 

is, þá verður hún að fara að einsog liver einstakur 
maður; hún verður ad hyggja að skapferði sínu og 
gáfnalagi, og taka þáð lielzt fyrir sem henni muni 
bezt lagið; svo bezt mun hverri þjóð, sem hverjum 
einstaka manni, verða hamíngju auðið; og eflslend- 
íngar hyggja rjett að sjálfum sjer og sögu sinni, þá 
geta þeir ekki rekið sjálfa sig úr vitni um, að 
þeim er gefinn mikill hæfilegleiki til lærdóms og 
mennta 

Jeg vil ennþá geta þess, að mjer virðist einsog 
skaparinn í fleiru. bendi á það, að pessi sje vorköll- 
un; því honum þóknaðist að setja oss.áþann hólma, 
sem liggur einsog útúr heiminum, hvar sumar er 
stutt, en lángur vetur, fáferðult manna á milli, og 
lítið til afspurnar nær eður fjær, náttúran svipmikil 
ogalvarleg, fremur enn fögur og blíð, tilbreytíng lít- 
il og skemmtanir nær því aungvar, mannfundir sjald- 



9 


gæfir. Hvað er nú eðlilegra, þar sem svona tilhag- 
ar, enn að menn stytti sjer dægur, og skapi sjer á- 
nægjustund með því, að nema eitthvað til fróðleiks, 
sem manni er innanhandar og faung eru á. Enda 
veit jeg margan þann bónda í landinu, og er jegju') 
víða ókunnugur, sem lætur sjer annt um, að búa 
sig svo undir veturinn, >að lionum veröi sem bezt 
varið til uppfræðíngar á heimili sínu, bæði með að 
halda börnum til náms og láta lesa fyrir fólki síntt 
f)að, erskemmtilegt sje eður fróðlegt; þannigmásvo 
lieita, að hann setji skóla á heimili sinu. Og þetta 
er einmiðt það, sem vjer Islendíngarnir eigum að 
liafa fyrir augiim oss, að vjer erum ekki það sem 
vjer eigunt að verða eður getum orðið, fyr enn sjer- 
hvert heimili á landinu er or&i& sinn eginn heimasJcóli. 
En eigi f)essu að verða framgeingt, })á ber liin 
mesta nauðsyn til að upplýsíngin sje glædd sem 
mest verður — en þeir, sem hana glæða, koma úr 
landsins skóla, og má því einnig í þessári grein vera 
mjög svo áríðandi, að hann sje sem beztur og þessu 
landi sem hagkvæmastur. 

r 

Jað er enn eitt sem kallar Islendinga til vís- 
inda og mennta, sem jeg ætla að muni hvað mest í 
varið, og- er það túngumál þeirra. Vjer tölum enn 
því sarna rnáli sem hinir fyrstu landnámsmenn, og 
það rnálið, sent í fornöld var alrnennt á norðurlönd- 
um, væri nú dáið og greptrað með forfeðrunum, ef 
vjer hefðum ekki varðveitt það ásamt svo mörgum 
fornfræöum sem á því ern rituð. Norðmenn, Danir, 
Svíar og Einglar hafa týnt því og tekið upp aðra 
túngu, en drottinn faldi það undir túngurótum litill- 
' ar og fátækrar þjóðar. 

5et.ta mál er svo ágætt, að það er með rjettiá- 
litið veglegast allra norðurlanda mála, einsog það 
er uppspretta og* undirrót þeirra allra, og finnst útlend- 


í 


v 



10 


um mönnum svo mjög til f>ess, aö margir vísinda- 
menn eru farnir aö læra það, ekki einúngis í Nor- 
vegi, Danmörku og Svíþjóð, heldur og útá ;f>vzka- 
landi, Frakklandi og Einglandi, samt útí Vesturálfu, 
og fer f>að svo í vöxt á seinni tímum, að sumstaðar 
er búið að setja fasta kennendur við háskólana til 
f>ess að kenna íslenzku. En með því málið er gam- 
allt, en tímarnir líða fram og leiða í ljós margar 
nýjar hugmyndir, þá er eigi alllítill vandi að halda 
því við hreinu og óspilltu; og þarf til þess góða 
kunnáttu, bæði á fornfræðum vorum, sem og á eðli 
málsins, að mynda ný orð fyrir nýjar hugmyndir, 
svo að ekki sje skotið inní útlendum orðum eður 
vikið frá þeim hugsuiíannáta, sem þjóð vorri og túngu 
er eðlilegur. s 

í>egav vjer nú gætum þess sem oss liggur næst, 
sem er mó&urmálid', þá er því svo variö, að það kallar 
oss til fjelagsskapar við lærða mei\n í Norður - og 
Vesturálfu heims, og er þó ekki annað fyrir að sjá, 
enn að það muni ná að vinna sjer álit víðar og hjá 
fleirum enn orðið er ennþá. Málið sjálft, sem Islend- 
ítígar tala, er lœrt mál, og er einnig í því merkilegt, að 
hinir lærðu tala það ekki betur, nemamiður sje, enn 
hinir ólærðu; þetta mál er eldra og merkilegra enn 
nokkurt annað á norðurlöndum; og sýnist mjerþetta 
vera ný uppörfun og alþjóðleg fyrir Islendínga til að 
gefa sig við vísindum og unna þeim; til að fylgja i 
þessu tímunum og slíta eigi fjelag við önnur lönd, 
því síður sem þau leyta fjelagsskapar við oss, og 
leggja rækt við mál vort og fornfræöi. 

Jeg hef orðið að fara fljótt yfir allt þetta, og 
fremur drepið á enn útlistað það, sem mjer fannst 
að einkum mætti hvetja Islendínginn til vísinda og 
þeirrar laungunar, að skóli vor — þessi einasta vís- 
indastiptun landsins — mætti verða sem fullkomn- 



11 


/ 


astur. Mjer var liáegt aö sýna í almennu máli, liversu 

áríðandi góður skóli er sjerhverju landi, og er {>að 

mikið niál og mjög svo utlistað af lærðum mönn- 

um; en — mig lángaði til að tala einsog Islendíngnr 
/ 

til Islendinga. > ~ 

5ótt nú eingum geti komið annað til hugar, enn 
að góður skóli sje einhver hin mesta nauðsyn hvar 
sem er, |)á verður samt liver sá, sem. ann fóstur- 
jörðu sinni, að játa, að hvergi er meiri nauðsyn á . 
lionum enn hjer d landi, þar sem forfeðurnir, forn- 
fræðin, afstaða landsins, kríngumstæðurnar, gáfnalagið, 
málið — þar sem allt rekur eplirað upplýsíngin fari 
sem mest vaxandi; — Og er í þessu tilliti minna á- 
ríðandi, hjer enn annarstaðar, aö einstakir menn j r fir- 
gnæfi aö lærdómi: en aptur riðurmeir á {>ví,'hjer enn 
annarstaðar, að upplýsíngin verði sem aimennust, að 
hún nái til sjerhvers heimilis. 

j&eir sem koma frá skólanum eiga aö útbreiða 
jþessa upplýsíngu meöal almenníngs um landiö — 
skólinn á Islandi á að vera fyrir Islendínga—; þess- 
vegna er og áformað, að við þewia skóla sameinist 
annar, handa prestaefnum vorum, og mun hann að 
líkindum verða stofnaður að hausti, eða svo bráð- 
lega sem verður; veit jeg að það liggur vorum all- 
ramildasta konúngi rikt á hjarta, að hann fai sem 
bezt skipulag, og vildi jeg vjer kynnum svo til að 
gætæ í því efiii, sem hans vilji er til. 

Vjer verðum allir að játa, að -það er gleðilegt 
teikn tímanna, hversu mikil viðleitni nú er höfð á 
endurbót skólans, svo að síðan skóli komst á í 
landinu hefur aldrei verið jafnmikil rækt við hann 
lögð; með gleöi og þakklátserni verðum vjer og að 
játa, að vjer eigum stjórninni þetta að þakka, eink- 
um himtm konúnglega vísindaelskara KRlSTJslNl 
hinum áttunda . Stjórnin hefur valdið upptökum - 


\ 



12 


þessa máls 9 .og gjört allt sitt til aö {jví yrði sem 
bezt og skipulegast fyrirkomiö. 

En þeirri beztu og vitrustu stjórn er samt ó- 
mögulegt aö gjöra allt einni saman 9 einkum þarsem 
hún er íjarlæg og lítt kunnug; og nú keinur til 
vorra kasta, aö vjer kunnum aö færa oss í nyt 
hennar velvilja og sköruglegu aögjöröir; aö vjer 
meÖ þegnsamlegri elsku metum rjett hennar viÖleitni 
og eflum með samhelclni, fylgi og bróöurlegti ást 
f>að málefni, sem er svo háleitt og veglegt, svo 
áríðandi fyrir oss og börn vor og allt þetta land, 
og sem sannast mun aö umlir er komin lieill vor 
og álit fratnvegis. 

JaÖ má jþví vera eittlivert mesta gleöiefni, aö 
vita þenna skóla falinn á henclur góÖum og sam- 
vizkusömum kennendum, sem allir munu leggjast 
á eitt með það, sem geti orðið honuin til gagns og 
sóma, bæði í vísindalegum framförum, sem og í 
siögæöum og reglusemi hinna úngu manna, sem 
þeim verður trúaö fyrir. . Með viökvæmni og þegj- 
andi andvörpunum finn jeg til míns veikleika, er jeg 
hugsa útí þá nýju köllun, sem býður [mjer. að tala í 
dag, og eptirleiðis hafa afskipti af þessum skóla; 
með viökvæmni, sem þó er gleöiblandin, hef jegþá 
æru að tilkynna yöur, aö Dr. Sveinbjörn Egils- 
son er forstöðumaður þessa skóla —jeg gjöri þaömeö 
viðkvœmni, því við liöfum þekkst í æsku, geingið 
síðan liver sína götu, en mætumst nú aptur á efri 
árum, kvaddir til nokkurskonar samvinnu. Jeg til- 
kynni þetta með gleði , því þjer þekkiö, einsvel og 
jeg, hans framúrskarandi gáfur, lærdóm og aöra 
kosti, sem gjöra hannsvovel hæfan til þess vanda- 
verks, semhann hefur á hendur tekizt. 5jer þekkið 
og hinn æruverða yfirkennara, D/. Sc*lievíng, og 
Adjunct Gunnlögsen, sem reyiídir eru.að hvoru- 


13 


t 


tyeggja, lærdómi og niannkostum. Allir þessir hafa 
íjorió liita og fnmga clagsins, ekki einúngis i lands- 
ins heldur og í lifsins skóla, og þeir vita hvað þeir 
takast á hendur; þeir þékkja og launin sem guð 
veitir, þegar liann gefur góðan jarövegj samt dögg 
og sólskin af himni og margfaldan ávöxt, svo að 
sá sem yrkti verður glaður með sjálfum sjer, en 
viðurkennir þó í lijarta sínu, að hann er ekkert,' held- 
ur er sá allt, sem ávöxtinn gefur. Auk þessara manna 
eru valdir 2 úngir menn til kennenda, sem hafa á- 
lit bæði fyrir góða þekkíngu og gott siðferði. Ann- 
ar þessara er valinn í stað hinns lærða málfræðíngs 
Konráðs Gíslasonar, sem kosinn er fasturkenn- 
ari við skólann, en sem menn ekki gátu viðbúistað 
mundi taka við embættinu árlángt. 

5að veiti æðstur drottinn, af mildi sinni og náð, ' 
að allir þessir megi í einum anda, meö ráði og dáð 
stunda það verk, sem þeim er trúað fyrir, en það 
er, að frama vísindi meðal vor og sinekk fyrir öllu 
fögru og góðu; þeir mega ekki afmarka sjer visst 
svið, svo þeir liafi ekki eitthvert æöra fyrir augun- 
um; þeir verða að liugsa um hvernig altaf verði kom- 
ist, leingra áleiöis. 

Ekki má jeg, nje vil jeg, hliðra mjer hjá, að 
ávarpa yöur, æskumenn! lærisveina íþessum skóla. 
Hversu góöa kennendur sem þjer liafið, þá er samt 
ekki víst að skólinn fyrir það nái tilgángi sínum. 
Ekki er hvað minnst komið undir sjálfum yður — 
Skólinn verður sjer ekki til mínkunar, ef þjer gjör- 
ið lionum eingan vansa. 5að er hvorki þetta hús 
nje kennendurnir, sem eru skóli, heldur eruð pjer 
sjdlfir skólinn, því y&ar vegna er bæði húsið byggt 
og duglegir kennendur tilfeingnir. Allt er þvi und- 
iryður sjálfum komið. Jað sein til er ætlazt afyð- 
ur er: ráðvendni, auösveipni, kurteisi, námfýsi, þrifn- 


14 


aður, reglusemi; og þegar jeg nefni allt þetta, skal 
einginn yðar geta annað sagt, enn að það sjealltá 
yðar valdi, og að það jafnframt sje yður sjálfum fyr- 
ir beztu — Látið yður aldrei gleymast, að þeir 
sem eiga yfir yður að segja, hafa rjett tilað heirnta 
allt þetta af yður, og vitið, að ef þjer vanrækið eitt- 
hyað af því, þá eruð þjer komnir á þann stað, hvar 
það mun bezt henta að lempninni fylgi nokkur 
strángleikur. Jessvegna finn jeg skyldu mína að 
gjöra öllum það vitanlegt í tíma, að sjerhver ósið- 
semi, hirðuleysi eða yðjuleysi, mun hjer finna stránga 
dómendur. En góður guð mun gefa það yður 
og öllum sein aðstanda, að þjer leggið allt fram sem 
í yðar vahli stendur, og heiðrið fósturjörð yðar, 
gleðjið foreldra, kennendur og vini, og sæmið yður 
sjálfa með því, að stuðla til þess, ásamt kennendum 
yðar og öðrum, að þessi skóli nái þeim framförum, 
sem til er ætlazt bæði af innlendum o^ útlendum. 
Biðjið drottinn, að hann láti eingan blett falla á 
yðar æsku. 

5á er enn petta hús — það sýnir hversu mik- 
ils stjórnin metur vísindin, er hún hefur svo mikl- 
um kostnaði varið til byggíngarinnar, og er sá andi 
hjá öllum siðuðum og upplýstum þjóðum í heimi, 
að þeim .þykir óvirðíng í, að slík hús sjeu lítilQör- 
leg eður lítt vönduð, og meta þær í því meir sóma 
sinn enn tilkostnaðinn. $að þykir og vej til fallið, 
að æskumenn venjist við að sjá í kríngum sig það, 
semfallegt er, og þrifalegt og þokkalegt; eykurþað 
hjá þeim góðan smekk og getur síðan í lífinu sjezt á 
ýmsu; því þó þeir, sem hjer læra, sjaldnast muni 
vería auðmenn, þá á samt hjer heima, að opt má 
lítið laglega fara, og rætist það jafnan þar sem á 
annað borð góður smekkur er fyrir. 


I 


15 . 

\ 

/ 

En — nú er kominn tími til — og máskje er 
hann kominn fyrir laungu — að jeg víki að niður- 
lagi jþessa máls. Jað er ekki, og verður aldrei 
kunnugt nema þeim eiua> hver tilfinníng eður al- 
vara mjer býr í brjósti. Af þvi jeg trui því, að orð- 
ið sje ekki ávaxtarlaust, hvenær sem andinn er því 
samfara, svo hef jeg nú, sem endrarnær, beftið 
drottinn þess, að hann vildi leggjamjer orð í munn, 
ekki svo þa&, sem býr í hyggjuviti sjálfs míns — 
jeg veit að mjer ber einganveginn að reiða mig á 
það — heldur hitt, er lionum mætti þóknast aðveita 
. fyrir sinn anda, þegar menn gleyma sjálfum sjer, t il 
að muna eptir honum, sem í veikum er máttugur, 
sem alla hluti kann yfirgnæfanlegar að gjöra enn 
vjer höfum vit á um áð biðja, sem er uppsprettu- 
lind allrar blessunar, svo að allt, það sem ekki 
er stofnað í hans nafni’, verður að detta um sjálft, 
sig og verða að eingu, hversu sterkan grundvöll 
sem mennirnir þykjast hafa lagt; einsog það, sem 
stofnað er í lians nafni með hjartanlegri og al- 
varlegri trú, mun standast, - hversu sem það í 
fyrstu kann sýnast að vera á veikum grund- 
velli byggt — Allt eigum vjer á endanum á guðs 
náð. Af því þetta er sannleikur, þá er bœninni út- 
hellt í hvers manns brjóst; af þessu er og það orð- 
ið, að kirkjurnar og ölturin standa hvervetna á jörð- 
unni, en kirkjan liefur fætt af sjer skólann; ekkert 
af þessu er skjeð fyrir mannsins vilja, heldur af 
gu&s fyrirhugu&u rá&i — þessvegna getur ekkert 
þetta blessast án lians, sem er upphaf og endir. 

I hans nafni —og án þess að hugsa um 
nokkuð annað enn hann — lýsijegþá bless- 
. aninni yfir þessu húsi og þeim skóla sem í 
því er stofnsettur, og jeg gjöri það í nafni 
heilagrar þrenníngar, föður, sonar og hei- 




16 


Iags anda, meö þeirri bæn til hinns al- 
vaida: aö hann vilji byggja húsið, og láta 
sinn góða anda búa í því, svo kennendur og 
lærisveinar megi lifa þar einsog feöur og 
synir; að margir merkismenn megi hjeð- 
an útgánga, er seinna verði fósturjörðu 
sinni til gagns og gleði ? svo að þjóðirnar ? 
sem nú eru farnar að gefa oss auga, megi 
viðurkenna, að andi forfeðranna sje enn 
yfir oss; — að þessi skóli megi blómgast 
og ávaxtast um ókomnar aldir, og standa 
meðal vor Islendínga, einsog ógleymanleg- 
ur minnisvarði konúng ? sins ástúðlegu um- 
hyggju, einsog hin bezta gjöf guðlegrar 
forsjónar. 

Að svo fyrirmæltu kveð jeg yður alla í drottni. 







/ 





N 


i 












101104075-1 



'S 

































































